સં-૨૦૭૮ 


ટર્નરઓવર એટલે આભાસ અને 
નફો એટલે વાસ્તવિકતા- આવા બેબાક 
ઓબ્સર્વેશન વ્યક્ત કરનાર મહાનુભાવ છે, 
ફેલિક્સ ડેનીસ. “મેક્સીમ' અને 'ધ વિક' જેવા 
વિશ્વવિખ્યાત મેગેઝીનના માલિક, પ્રકાશક 
અને લેખકની આ વાતમાં “નફો ” શબ્દ 
સાંભળીને આપની નજર સામે શું તરી આવે 
છે ?બેન્કના ખાતામાં વધતા જતા ડીજીટસ 
કે કબાટોના લોકરોમાં ઉમેરાતા જતા કેશના 
બંડલોથી ઊભરાતાં ખોખાંઓ ! 
અહીં ચંદ્રકાંત બક્ષીની એક નવલકથાનું 
એક રસપ્રદ પાત્ર યાદ આવે છે. તે કહે છે : 
“રોટી અને પૈસો શરૂ શરૂમાં બહુ ગમે છે. અને 
પછી એની સાથેનો સંબંધ ભલે ગાઢ બને, 
પણ એબળન્ને સાથે વગર ગમાડયે એ સંબંધ 
ગબડાવ્યા કરવો પડે છે!”શા માટે કશુંક 
ગમવા લાગે છે?- 

“એ આનંદ આપે છે માટે!” સીધો અને 
સટ જવાબ આ જ આપી શકાય અને તે 
જવાબ સાચો પણ છે. આપણે પૈસામાં 
નફાની ક્રાંતિ જોઈ અને રોટીમાં ભૂખની શાંતિ 
જોઈ, પણ આનંદના અરીસામાં આપણી 
પોતીકી કાંતિ જોઈ? હાસ્ય એ અંદરના 
આનંદની પ્રફુલ્લ અભિવ્યક્તિ છે, સ્મિત એ 
અંદરની સહજ ખુશીનો આવિષ્કાર છે. પણ 
અટ્ટહાસ્ય શું છે? કટાક્ષ- ધિક્કાર- ઈર્પ્યા- 
નફરત-બીજા પર થતા ત્રાસને જોઇને 
અંતરમાં થતી રાક્ષસી ગલીપચીનું 
પ્રાગટ્ય!માણસ માટે આનંદ પોતે ક્યારેય 
વરમાળા લઈને નથી ફરતો. પણ મજા કે 
આનંદ કે ખુશીને વરવા ઉધાર કે પછી 
ખરીદેલી વરમાળા લઈને માણસ પોતે જ 
તેની પાછળ પડેલો જોવા મળે છે. 

ચાર્લી ચેપ્લિન કે લોરેલ એન્ડ હાડી કે 
મિ.બિન કે અસરાની કે મહેમૂદ કે જોની 
લીવર આપણને કહે છે કે હસ ભાઈ હસ ! 
જો તારી પોતાની પાસે, તારી જ અંદર 
ખુદની ખુશીનો કોઈ પોતીકો સોર્સ નથી કે 
પછી તારી બહારની પીડાઓ ધોવા માટે 


9 ચેત્રવદ-7૮ ૪% તા.ર૪-૦૪-રર ૪9 સ વિવાર 


તારી પાસે કોઈ સર્ફ કે રિન નથી, તો જરા 
અમારી પાસેથી મેળવેલી ઉધાર ખુશીનો 
ઉપયોગ તો કરીજો! 

'હસે તેના ઘર વસે'કે કેમ, એ તો ખબર 
નથી, પણ મોટા મોટા શહેરોનાં નાનાં મોટાં 
પાર્કોમાં આવતા હાસ્ય થેરપીના સંચાલકો 
એટલું તો પાકા દાવા સાથે કહે છે કે હસવાથી 
ચહેરાના સ્નાયુઓને કસરત મળે છે, બી.પી. 
નોર્મલ થાય છે, ફેફસાં મજબૂત થાય છે. 
દુઃખની પીડા વિસરાય છે અને બનાવટી 
હાસ્ય વિખેરતાં વિખેરતાં જો ક્યારેક 
ઓરીજનલ ઉમંગની સરપટ કેડી પર ચડી 
જવાય, તો કદાચ એ કેડી તમને ભીતરી 
આનંદના બગીચા તરફ જરૂર લઇ જશે 
!હસવાનો અધિકાર કોને નથી? 

પણ ભગવાને માણસ સિવાય આનંદની 
અભિવ્યક્તિનું આવું રળિયામણું વરદાન 
બીજી કોઈ પ્રજાતિને આપ્યું નથી. કૂતરાં ખુશ 
થાય તો માત્ર પૂંછ પટપટાવે છે ! પક્ષીઓ 
ખુશીના ગીતો કલશોર મચાવીને 
વતાવરણમાં ફેલાવતા રહે છે ! બકરાં 
ગેલમાં આવે ત્યારે પરસ્પર શીંગડાં 
ભરાવી ફૂંફાડા નાખતા રહે છે. હાથી 
ઉલ્લાસમાં હોય ત્યારે ભયાનક ચીંઘાડ 
સાથે કહર ભરેલું તાંડવ શરુ કરે છે...અને 
ગાયો આનંદિત હોય છે ખરી ? કે બસ, શાંત 
આંસુઓના અવિરત રિસાવનો સ્રોત બનીને 
કે પછી જગતની પીડાનું પ્રતીક બનીને 
કણસતી રહેતી હોય છે? 
થોડા સમય પહેલાં નિર્વાણ પામેલા 
જૈનમુનિ તરુણસાગરજીએ કહ્યું હતું કે આજે 
આપણી જિંદગીમાંથી હાસ્ય એ રીતે ગાયબ 
થઈ ગયું છે કે, જે રીતે ચૂંટણી જીત્યા પછી 
નેતા ગાયબ થઇ જાય છે. સ્વાસ્થ્ય માટે 
હસવું જેટલું જરૂરી છે, તેટલું જ રડવું કે રડી 
લેવું પણ જરૂરી છે ! એ આંખ, આંખ જ કેવી 
જ્યાંથી ક્યારેય આંસુ ખર્યા નથી ! અને એ 
હોઠ, હોઠ કેવા જેના પર હાસ્યનાં 
પતંગિયાંઓ વારંવાર આવીને આસન 





જો ગામના યુવાનો ઈચ્છે તો ગામની 
સકલ કેવી રીતે બદલી શકે તેની પ્રેરક સત્ય 
વાત આપ સૌ સાથે વહેંચવી છે. મુન્દ્રા 
તાલુકામાં વવાર નામનું લગભગ ૨૦૦૦ 
માણસોની વસ્તી ધરાવતું ગઢવીઓનું એક 
ગામ છે. માર્ગદર્શનના અભાવને લીધે 
ગામના યુવાનો અભ્યાસ કરવાને બદલે 
થોડું ભણીને કોઈ કામે લાગી જાય. 
ભૂતકાળમાં એક સમય તો એવો હતો કે આ 
ગામની છાપને કારણે કોઈ પોતાની દીકરી 
આ ગામમાં આપતા પહેલા સતર વખત 
વિચાર કરે 
કારણ 
વ્યસન અને 
બીજા અનિષ્ટો _ 
પણ હતા. ડ 

ગામનાબે _ 
યુવાનો એક॥ુ * 
કંપનીમાં 
વોચમેન તરીકે 
નોકરી કરતા 
હતા. માણેક ગઢવી માત્ર ૦૯ ધોરણ ભણેલા 
અને મેઘરાજ ગઢવી વોચમેન તરીકે નોકરી 
કરતા કરતા ભણતો હતો. અમુક વર્ષો પહેલા 
જ્યારે ગુજરાત પોલીસમાં કોન્સ્ટેબલની 
ભરતીની જાહેરાત આવી 

ત્યારે વોચમેન તરીકે કામ કરતા 
મેઘરાજ ગઢવીએ ફોર્મ ભર્યું. શારીરિક 
કસોટી પાસ કરી લીધી પણ લેખિત પરીક્ષા 
વિશે વધુ જાણકારી નહોતી એટલે તૈયારી 
કરવા માટે કંપનીમાં રજા મુકીને ગાંધીનગર 
ગયો. ખૂબ મહેનત કરી અને પરિણામ રૂપે 
પરીક્ષા પાસ પણ કરી લીધી. વોચમેન 
મેઘરાજ હવે ખાખી પહેરવા લાગ્યો. ગામના 
કિશોરો અને યુવાનો પણ વ્યસન મુક્ત 
બનીને પોતાની કારકિર્દી બનાવે એ માટે 
ગામમાં કંઈક કરવાનું મેઘરાજ નક્કી કર્યું 
અને મિત્ર માણેકને આ વાત કરી. 
બંને મિત્રોએ નક્કી કર્યું કે ગામના 

દીકરા- દીકરીઓની ઊર્જા ખંડનાત્મક 
કાર્યમાં નહે પણ રચનાત્મક કાર્યમાં 
વપરાય અને એની કારકિર્દી બને એ માટે 
એમને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની ગામમાં જ 
તૈયારી કરાવીએ. સંકલ્પ મોટો હતો પણ 
એને પૂર્ણ કરવા માટે કોઈ જ સાધન- 
સામગ્રી નહોતી. માણેકભાઈએ ભૌતિક 
સુવિધા ઊભી કરવાની જવાબદારી સ્વીકારી 
તો વિદ્યાર્થીઓને માહિતી, માર્ગદર્શન, 
કોચિંગ, પુસ્તકો વગેરે આપવાની 
જવાબદારી મેઘરાજભાઈએ સંભાળી. 
ઘણાંને એવું લાગ્યું હશે કે નાના અને 
સુવિધાઓના અભાવ વાળા ગામમાં આવું 
કંઇ ન થાય. લોકોની વાતોને કાંઈ ધર્યા 
વગર જે ગામના એક પણ મકાનને પાકી 
છત નથી એ ગામમાં આ બંને મિત્રોએ 
શિક્ષણ સેવા યજ્ઞ શરૂ કર્યો. ખૂબ સંઘર્ષ કરવો 





પડ્યો અને ઘણું માનસિક કષ્ટ પણ સહન 
કરવું પડ્યું પણ હિંમત હાર્યા વગર કામ 
આગળ વધાર્યું. 

મહેનતનું ફળ પણ મળ્યું અને ગામનાં 
બીજા ત્રણ યુવાનો પણ સરકારી નોકરીમાં 
લાગી ગયા.સફળતા મળતાં બંને મિત્રોનો 
ઉત્સાહ વધ્યો. પછી તો સરકારી સેવામાં 
લાગેલા વિરામ ગઢવી જેવા બીજા યુવાનો 
પણ જોડાયા અને એક મંડળ તૈયાર થયું. 
ઇષ્ટદેવ મોરદાદાના નામથી એજ્યુકેશન 
ટ્રસ્ટ બનાવ્યું. 


_&, શરૂઆતમાં 
ન ખૂબ મુશ્કેલી 
ર પડતી હતી 
પછી ધીમે ધીમે 
હ લોકોનો સપોર્ટ 
# મળવા માંડયો. 
જ વિદ્યાર્થીઓ 
* ભણી શકે અને 
વાંચી શકે એ 
માટે એક હોલ બનાવ્યો. હાલમાં બેન્ચ, 
ડિજિટલ સ્ટડી માટે મોટું ટી.વી., પુસ્તકો માટે 
લાઇબ્રેરી જેવી સુવિધા ઊભી કરી. 
કચ્છના આ ખારી વિસ્તારમાં ગરમી 
બહુ પડે એટલે દાતાઓના સહયોગથી બે 
એ.સી. વસાવીને હોલને વાતાનુકૂલિત કર્યો. 
છેક ગાંધીનગરથી નિષ્ણાત ફેકલ્ટીઓ 
ગામડા સુધી ખેંચી લાવે અને વિદ્યાર્થીઓને 
એનો લાભ અપાવે. માત્ર સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા 
જ નહિ અભ્યાસની બીજી બાબતોમાં પણ 
વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન મળે છે.ગામના 
વિદ્યાર્થીઓ મોબાઈલમાં અને રખડવામાં 
પોતાનો સમય બગાડતા હતા એ હવે 
હાથમાં ચોપડી લઈને વાંચતા થયા. 
ગામનું આખું વાતાવરણ બદલાવા 
લાગ્યું. હમણાં પોલીસ ભરતી માટે જે પરીક્ષા 
લેવાઈ એ પરીક્ષામાં નાના એવા આ 
ગામના ૪૨ દીકરાઓ અને ૦૨ દીકરીઓએ 
શારીરિક કસોટી પાસ પણ કરી લીધી. હજુ 
હમણાં જ આવેલા ફોરેસ્ટ વિભાગની 
ભરતીના પરિણામમાં પણ આ ગામના ૦૪ 
વિદ્યાર્થીઓ પાસ થઈ ગયા. 
જે ગામ એક સમયે ગુનાઓ માટે અને 
વ્યસન માટે પંકાયેલ હતું એ ગામ શિક્ષણ 
માટે આસપાસના વિસ્તારમાં પ્રસિદ્ધિ પામ્યું 
છે. આ ગામના શિક્ષણ સેવા યજ્ઞને જોવા 
માટે સિનિયર આઇ.એ.એસ., આઇ.પી.એસ. 
અને ગુજરાત સરકારના અધિકારીઓ પણ 
આવી ચૂક્યા છે. સાવ સામાન્ય ગણાતા 
માણસો પણ કેવું અસામાન્ય કામ કરી શકે છે 
તેનું આ ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ છે. દરેક ગામમાં 
જો માણેક અને મેઘરાજ જેવા યુવાનોની 
ટીમ તૈયાર થયા તો ગામની રોનક બદલી 
જાય. 
-શૈલેસ સગપરિયા. 


900 0.3 1 


ક. 6. 


[100133.:4-91 7801877774, 4-91 7718977774 





જમાવતા નથી? 

હું કહું છું કે હસવું આવે તો હસી લો, 
આંતરડાં ફૂલી જાય ત્યાં સુધી ! અને રડવું 
આવે તો રડી લો, હૈયું ઠલવાઈ જાય ત્યાં 
સુધી! પણ વિડંબના એ છે કે આપણે 
આપણી ઓરીજીનલ ખુશી, આપણું નિર્મળ 
હાસ્ય કાં તો ફેફસાંમાં કેદ કરીને રાખ્યું છે કે 
પછી કોઈ અનજાન બેન્કમાં તેની એફ. ડી. 
કરીને રાખી છે ! 

મિત્રો, સાહિત્યના નવ રસોમાંનો એક 
રસ હાસ્યરસ કહ્યો છે. કેમકે એ નિરાશામાં 
આશાનો સંચાર કરે છે, ગર્ભાવસ્થામાં 
ગર્ભસ્થ શિશુને ઉલ્લસિત કરે છે. થાઇરોઈડ, 
મોટાપા કે ટોન્સિલ જેવા રોગોમાં એ 
રાહતરૂપ થાય છે (સિંહમુદ્રાનું હાસ્ય ટ્રાય કરી 
જોવું), તો વળી મંદ સ્મિત અસ્થમા-બી.પી. 
અને હૃદયરોગ પર ધીમો પણ નક્કર પ્રભાવ 
પાડે છે. અહીં આપણે “ અલખની 
અલમસ્તાઈ” કે બહ્યાનંદથી ઊભરાતા 
પ્રસન્નાત્મા (ગીતા), કે “જો આનંદ સંત ફકીર 
કરે”ની બહુ મોટી વાત માંડવાની નથી. 
વાત જો આનંદની જ હોય તો તેનો પહેલો 
નાતો સ્મિત સાથેનો છે. 

બીજા ક્રમે હાસ્ય સાથેનો છે અને પછી 
ખડખડાટ ધોધ જેવા ઉલ્લાસ સાથેનો 
છે.અટ્ટઠહાસ્યની બાદબાકી વાળી આ “ત્રિ- 
સ્ટેપીય” નિર્દોષતા તમને તમારી 
આજુબાજુમાં જ છેલ્લા કેટલા દિવસમાં અને 
ક્યાં ક્યાં જોવા મળી? જરા નોંધીને જોશો, તો 
જણાશે કે આપણે હાસ્ય માટે ઉલ્ટા ચશ્માંના 
જેઠાલાલ કે રાજુ શ્રીવાસ્તવ જેવા 
કોમેડીયનોને ત્યાં આપણા મગજ ગીરવી 
મૂકવા પડે છે! હસવા માટે સાંઈરામ દવે કે 
ધીરુભાઈ સરવૈયા કે માયાભાઈ આહિરના 
“ચરણોમાં” શીશ ઝૂકાવવા પડે છે!પ્રદૂષણે 
જેમ નદીઓનાં નીર સૂકવી નાખ્યા, તેમ 
દૂષણોએ હેત નીતરતા હૈયાના હાસ્યની 
ખણખણાટી ભરખી લીધી છે. 


11 | ને ટ 8 (1 


હાહીછીનરરિલીર . 


થ1116ત39ન11 811 0ઉત1'111281111(7)0111211.0€0101 


ડાયાબીટીસ અને એસીડીટીની ભેટ આપી 
માણસને “પીડિત”ની કેટેગરીમાં મૂકી દીધો 
છે. અને એટલે તે કેવો લાગે છે ? ઉધાર કે 
ખરીદેલા હાસ્યનો સંગાથ લઈને દુઃખ 
અને પીડાઓના ત્રાજવે સંતુલન જાળવવા 
મથતા યોદ્ધા જેવો! જે ખુશીના પલ્લેથી વારે 
વારે ગબડતો રહે છે અને વારે વારે તેમાં 
ચડવા ઊભો પણ થતો રહે છે... 
આનંદના પ્રાગટ્ય માટે હાસ્યનું વરદાન 

આપ્યું, તેમાં પરમાત્માનો કોઈ આભાર 
માનવા જેવો ખરો ? રવીન્દ્રનાથ ટાગોરે 
લખ્યું હતું કે હે પ્રભૂ, આ જીવનમાં જો તમને 
જોવા ન પામું, તો મને એ યાદ રહે કે હું તમને 
પામ્યો નથી, એ વેદના મને પરખાતી 
રહો... અને જ્યારે મારા ઘરમાં હાસ્યની 
છોળો ઊડે ત્યારે, અને મારા ઉરમાં 
ઉલ્લાસની બંસી વાગે ત્યારે મહેનત કરીને 
મનની ઘારને સજાવીને હું એ યાદ રાખું કે 
પ્રભુ, આનંદની છોળો રૂપે તું જ આવી 
પહોંચ્યો છે મારા હોઠો પર રમવા !! 
સ્મૃતિપર્વના દિવસો માની બ્રહ્માનંદી 
ઓલિયા અને પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી 
મહારાજના ગુરુ યોગીજી મહારાજને 
હાસ્યનાસંદર્ભમાં યાદ કરી લઈએ... 

બ્રિટિશ લેખક પીટર બ્રેન્ટે 'ગોડમેન 
ઓફ ઇન્ડીયા' ગ્રંથમાં યોગીજી મહારાજને 
મળ્યા પછી લખ્યું હતું કે અત્યંત નિર્મળ, 
બિલકુલ નિરપેક્ષ અને લોકતીત હાસ્ય કેવું 
હોય ? મેં યોગીજી મહારાજને જોયા, ત્યારે એ 
જ અનુભવ કર્યો...હી વોઝ એન ઇનોર્મસ 
બેબી ઓફ ૮૦ !અંદરની નિર્મળતા હોય 
તેવા નિરપેક્ષ હાસ્યથી ૮૦ વર્ષે પણ શિશુ 
સહજ કિલ્લોલ પ્રસરાવી શકાય.. 

બાકી હાલ તો ઉધાર મળી રહેલા અને 
ખરીદેલા હાસ્યનું ફેસવોશ ચાલુ રાખવું. 
સત્ય તો આખરે એ જ છે કે પ્રવૃત્તિનું 
ટર્નઓવર ગમે તેટલું હોય, પણ આનંદનો 


ખેતાબાપા સંસ્થાનને પર્યટનધામ તરીકે વેગ મળશે 
વિથોણ ગામે ૩.૮૦ કરોડના ખચે ચાર માગીથવિકાસપથ બનશે 
અબડાસા ધારાસભ્ય અને ગામના અગ્રણીઓના હત્તે કરાયું ખાતમૂહુર્ત 


નખત્રાણા તાલુકાના વિથોણ ગામે પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ખેતાબાપા સંસ્થાનને પર્યટનધામ 
તરીકે વિકસાવવા અને આ ગામને વિકસીત કરવા રૂ . 3.80 કરોડના ખર્ચે ફોરલેન ( ચાર 
માર્ગીય ) વિકાસપથ બનાવવામાં આવશે . જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ કેશુભાઇ પટેલ , જિલ્લા 
પંચાયત પ્રમુખ પારૂલબેન કારા , અબડાસાના ધારાસભ્ય પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજા , ભાજપની 
ટીમ તથા વિથોણ સરપચ બચુભાઇ નાયાણી સહિતના અગ્રણીઓના હસ્તે આ માર્ગનું 
ખાતમૂહુર્ત કરવામાં આવ્યું હતું . અધ્યક્ષ કેશુભાઇએ કહ્યું કે , કચ્છના વિવિધ પર્યટનધામોને 
વિકાસવવા સરકાર દ્વારા પ્રયાસો કરાઇ રહ્યા છે , નખત્રાણા તાલુકો જ નહીં પણ કચ્છના 
આટલી રકમના ખર્ચે ક્યાંય ફોરલેન અને તે પણ 
ગામડામાં નથી બન્યો . ખેતાબાપા હાઇસ્કૂલથી 





ખેતાબાપા યાત્રાધામ ઊં સુધી દોઢ કિમીનો માર્ગ 
ફોરલેન બનશે 8: ડીવાઇડરો પણ દોઢ કિમી 
સુધી સુશોભિત ફુલ - ઝાડ % અને વૃક્ષો વાવવામાં 
આવશે અબડાસાના ધારાસભ્યએ કહ્યું કે , 


સરકાર ગામડાઓને ધબકતા કરવા રોડ - રસ્તા બનાવી ગામડાઓને શહેરો સાથે જોડે છે , 
જેથી ગામડા સદ્ધર બને , લોકો સ્થાળાંતર ન કરે . આરંભમાં ગામના અગ્રણી દિલીપ પટેલે 
મહેમાનોનું આવકાર - સ્વાગત કર્યું હતું . નખત્રાણા તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ જયસુખભાઇ 
પટેલ , વિથોણ સરપંચ બચુભાઇ નાયાણી , જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય જયાબેન ચોપડા , 
કરસનજી જાડેજા , નયનાબેન પટેલ , મહેન્દ્રસિંહ સોઢા , લીલાબેન મહેશ્વરી , મહેશ સોની , 
દિનેશ નાથાણી , દિનેશ રૂડાણી , રાજેશ પલણ , ચંદનસિહ રાઠોડ સહિતના તેમજ વિથોણ 
ગ્રામ ચંચાયતની ટીમ હાજર રહી હતી . સમગ્ર સંચાલન હરિસિંહ રાઠોડે કર્યું હતું .ક્ચ્છ 
યુવાસંઘ રિજીયન ચેરમેન અને વિથોણ યુવા મંડળ ચેરમેન આ પ્રસંગે ટીમ સાથે ઉપસ્થિત 
રહેલજેઓએ સહુ ને બેસ્ટ કાર્ય માટે પ્રોત્સાહિત કરેલ. 





કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા વોશિંગ્ટનમાં એવી જાહેરાત કરવામાં 
આવી છે કે ચાલુ વર્ષે ભારતમાં ૭૫ જેટલી ફક્ત ડિજિટલ વ્યવહાર કરતી બેન્કો ખોલવામાં 
આવશે અને ડિજિટલ વ્યવહારને વધુ વિસ્તૃત બનાવવાના પ્રયાસ રૂપે કેન્દ્રસરકાર આગળ 
વધી રહી છે . તેમણે કહ્યું છે કે દેશમાં લેન્ડિંગ સિસ્ટમ માં કોઈ અવરોધ ન આવે તે રીતે એનબી 
એફ સી કંપનીઓ પણ ખોલવામાં આવશે અને ગમે તેવા મુશ્કેલ સમયમાં પણ દેશની લેન્ડિંગ 
સિસ્ટમ માં કોઈ ખામી ન સર્જાઈ તેનું ધ્યાન રાખવામાં આવશે . વોશિંગ્ટન ખાતે વર્લ્ડ બેંક 
અને આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાં નિધિ સાથેની મહત્ત્વની બેઠકો દરમિયાન નાણા મંત્રી નિર્મલા 
સીતારમણે એક કાર્યક્રમને સંબોધન દરમિયાન એમ કહ્યું હતું કે ભારત સરકારે બેન્કોને વધુ 
મજબૂત કરી છે અને મેક્રો ઇકોનોમિક સ્થિરતા માટે પગલા લીધા છે . 


૬॥11 /॥ 811111)/8 ।4૫1€11 (૬લ0'/8 ૭?લતાાંવલ( 5૭21018] ₹2(€11 


91114 1110વ 1તંપ€ત11011 & ઊતાળાતં1€ 11૫51 


( ર૦૧4. 140. £-1531/1111€1)) 


છટ્ાંતતા' ડતા12| ૫/તતાં, ૯21110 41૦૮, 8111]|-64૫1€11, શં11-370001, 21. 02832-221500 
8181010॥ : 5818010818 11118 1101/81[॥11) , 11 18111811, ?.0.1/20108, 18. (801(€|, )1$1. 50(8!, 00|8/8! - 3943485. શા. 0?0?? - 272908 
812101 : 1111 8101081 0006-50|11!8 3080, 000. 1€1%/ 1/810 1 8/1, 11080100-388001, શ. 2872080 


ટ્રસ્ટી મંડળની મીટીંગનો પરિપત્ર શ્રી ઉમા એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ 
મંડળની મીટીંગ તા .૨૪ એપ્રિલ ના રવિવાર ના રોજ સવારે ૧૦:૦૦ કલાકે“ ડા01/ 





[11011016 5૦1૦૦ ગામ. વલથાણ ખાતે ટ્રસ્‍ટ ના પ્રમુખશ્રી છગનભાઇ વીરજીભાઇ પટેલ 
ના પ્રમુખપદે મળશે.આ મીટીંગમાં ઉપસ્થિત રહેવા વિનંતી . એજન્ડા-- પ્રાર્થના / સ્વાગત / 
શ્રદ્ધાંજલી ટ્રસ્‍ટ મંડળની ની ગત મિટિંગની મિનિટસ નું વાંચન અને બહાલી . ડ।૫1/ કેમ્પસનો 
કામગીરીનો અહેવાલ . વલ્લભ વિધાનગર એલ.એસ. ભાવાણી હોસ્ટેલનો અહેવાલ ડા।01/ 
કેમ્પસ ના વિકાસ અંગે ચર્ચાવિચારણા પ્રમુખ સ્થાનેથી રજુઆત આભારવિધિ અને સમાપન 
નોંધ બપોરે ભોજનની વ્યવસ્થા રાખેલ છે. 

મહામંત્રી,રમેશભાઈ વાલજીભાઇ પટેલ 







3” થાઇરોઇવ 

















* એસીવીટી * જ્ાક્કા ની નબળાઈ *₹ લીવર 
કબજીયાત - મોતીયો - સાંધાના દુખાવા - એલર્જા યુ 
હિ * વાળ ખનરવા 
બી.પી. - થાક લાગવો - કીવની શ્િ્ય- જી 
કાયાબીટીસ - દાદર - પથરી * વજન ઘટાવડવામા/ 
માઈગ્રેન - ખરજવું - છાઈ કોલેસ્ટરોલ - ૪12 નીઉણપ ક 







ન 
ઝા ઝડ ઝડ ક ૬ 5 સ ડન સપક કરો 


રશી 1 માટે સંપર્ક કરો 
22201064943 





ઝ્કિ૯૬[1011ક। 1 8 તપ 
7. : “91 942754૬ 





22113૯ ૦૬૯ 








નફો જ અંતિમ ભાથું બની રહે છે. 


દંભની દુનિયાએ અનિદ્રા અને બી.પી., - હરિકૃષ્ણ શાસ્ત્રી 


શ્રી કચ્છ પાટીદાર સમાજ લક્કડગજ, નાગપુરમાં 
ભારત રક્ષા મચની અધ્યક્ષા સાથે ચચસિત્ર 
સ્ઝ્ઝ તા.રર.એપ્રિલ ના રોજ શ્રી પાટીદાર ભવન 
નાગપુરના કૉફેરેન્સ હૉલ માં સાંજે ૮.૩૦ 
કલાકે શ્રીમતી બીનાબેન ગોગરી કે જેઓ 
ભારત રક્ષા મંચ, અખિલ ભારતીય મહિલા 
પ્રકોષ્ટ ના અધ્યક્ષા છે તેમની જોડે રૂબરૂ માં 
પાટીદાર સમાજ, યુવક મંડળ, મહિલા 
મંડળ તેમજ વિદર્ભ યુવાસંધ ના પદાધિકારીઓ અને કાર્યકર્તાઓ અને વિશેષતઃ શ્રીમતી 
અર્ચના એસ. રંગાણી (૦૦૫૦1૧૦1-૫/4॥101 (૨૦૦૦1 [1૦111 & ગિંડલ્વડ૦' 1/વ160110111) 
ની સાથે ચર્ચા થયેલ. શ્રીમતી બીનાબેન કે જેઓ ખારઘર, મુંબઇ ના રહેવાસી છે અને 
ભારતભરમાં ભ્રહ્મણ કરતા હોય છે. સહુપ્રથમ સમાજ તેમજ મહિલામંડળ ના પધાધિકારીઓ 
દ્વારા તેમનું પુષ્પગુચ્છ થી સ્વાગત કરવા માં 
આવેલ. ત્યારબાદ આગળ બીનાબેને 
જણાવેલ કે ભારત રક્ષા મંચ શુ છે તેમનું 
ગઠન માટે અને શું હૈતુ થી કરવામાં આવેલ 
અને આ મંચ ભારત દેશ માટે શું શું કાર્ય કરી 
રહ્યું જે તેની સવિસ્તાર જાણકારી આપેલ. 
તેમણે જણાવેલ કે આ મંચ વિશેષતઃ ૧ર ૨મજ્‌ ર સળીઓ હસ બાય રા મં બૌનેન ગોગરી ર 
બાંગ્લાદેશીઓ ની ભારત માં ઘૂસપેઠ થતાં 
તેનાથી દેશમાં આવતાં સંકટ અને નુકશાન ને પહોંચી વળવા જન જાગૃતિ અને સ્વૈધાનિક 
સંઘર્ષ જરૂરી છે તેમણે આના અનુસંધાન માં [૫ર€ તથા €//૫ બાબત ની વિસ્તૃત જાણકારી 
તેમની આગવી અને સરળ ભાષામાં સહુને સમજાવેલ અને સાથે સાથે ભારત સીમા માં 
ભારતની સાસ્કૃતિક રક્ષા અને ભારત માં [પર€ કાર્યાન્વિત કરી અવૈદ્ય નાગરિકો ના સંકટ થી 
દેશ ની કેમ સુરક્ષા થાય, સમાન નાગરિક સહિતા લાગુ કેમ થાય, શિક્ષા નું મહત્વ વગેરે 
વિષયો પર પોતાનું મંતવ્ય અને જાણકારી આપેલ.વઘુમાં બીનાબેને જણાવેલ કે આપણે સહુ 
આગળ આવીએ અને સાથે મળીને હિન્દુ જનતાને જાગૃત કરીએ. મિટિંગ ચર્ચા નું સંચાલન 
અને આભારવિધિ સમાજના સહમંત્રી ઉમેશભાઈ રંગાણી દ્વારા કરવામાં આવેલ. અંતે 
દેશપ્રેમની પ્રાર્થના સાથે પ્રોગ્રામ ને વિરામ આપવામાં આવેલ. 
સંયોજક મૂળવતરાય, નાગપુર 





ઉ, |! 


જ... 








કચ્છના રાજકીય સામાજિક આગેવાન તારાચદ છેડાનું નિધન 
(પૂર્વ રાજ્ય મંત્રી ગુજરાત રાજ્ય) 


પૂર્વ રાજય મંત્રી તારાચંદ છેડાના નિધન લઈને મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ દુઃખ 

વ્યક્ત કર્યુમુખ્યમંત્રીએ પરિવારજન સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી દુઃખ વ્યક્ત કર્યુગૌતમ 
અદાણીએ ફોન કરી દુઃખ વ્યક્ત કર્યુકથાકાર મોરારીબાપુએ પરિવારજજનો સાથે 
ટેલિફોનિક વાતચીત કરી સાંત્વના આપી...ગુજરાત/કચ્છ પ્રદેશ ભાજપના દિગ્ગજ નેતા 
રાજ્યના પુર્વ મંત્રી તારાચંદ છેડાની પાલખીયાત્રા આજ રવિવાર તા.૨૪/૦૪/૨૦૨૨ ના રોજ 
સવારના ૦૯ કલાકે મોટા કાંડાગરા તા. મુન્દ્રા મધ્યે નીકળશે. 

તાલુકા પંચાયત ઉપપ્રમુખથી રાજ્યમંત્રી સુધી 

સ્વ.તારાચંદ છેડાની રાજકિય સફર 

૧૯૭૫ માં મુન્દ્રા તાલુકા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ બન્યા. 

૧૯૮૦-૮૫ જિલ્લા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ પદે રહ્યા. 

૧૯૮૫ થી ૧૯૯૦ જિલ્લા પંચાયતમાં વિપક્ષી નેતા. 

૧૯૯૦ માં અબડાસાના ધારાસભ્ય પદે ચૂંટાયા. 
# ૧૯૯૦ અને ૨૦૦૫ માં જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ. 

૨૦૧૨ માં માંડવી - મુન્દ્રા મત વિસ્તારમાંથી ધારાસભ્ય. 

૨૦૧૪ માં આનંદીબેન પટેલ સરકારમાં રાજ્કક્ષાના મંત્રી . 








શ્રીસમાજ ના બંધારણીય વ્યવસ્થા મુજબ અને 
સનાતની માળખા ને અનુરૂપ થતા સમજો ની 
સમૂહલગ્ન સંસ્થાન જેઓ સતત જુદા જુદા 
વિસ્તાર માં નિઃશુલ્ક લગ્ન અને કન્યાદાન સાથે 
સરકાર ની યોજના નો લાભ આપી ને ચૈતન્ય 
સ્ફુર્તિ ને ઉત્સાહ સાથે આયોજન કરે છે. વ્યવસ્થા 
અને સુવિધા સાથે સ્થાનિક વિભાગ ના 
સનાતની સમાજ ના કાર્યકરો ખૂબ ઉત્સાહ સાથે 
કન્યાવિદાય નો કાર્ય કરે છે. સંપૂર્ણ યુવા સુરક્ષા 
કવચ અને ઉમા છત્ર સાથે જોડવા નો પ્રયાસ 
અને દરેક દંપતી ને સનાતન પત્રિકા અર્પણ કરી 
ને સમાજ વ્યવસ્થા સાથે જીવન ના અદભુત 
લગ્ન નો ઉત્સાહ નો પર્વ મનાવવા માં આવે છે.. તમામ સમૂહ લગ્ન સમિતિના આયોજકો ને 
અભિનદન સાથે અભિવાદન કરવામાં આવે છે.. ઉમિયામાતા સંસ્થાન વાંદ્ધાય અને અન્ય 
સમાજની વ્યવસ્થામાં આ લગ્ન નું સતત આયોજન થતું હોય છે. લોકડાઉન ના અને કોરોના 
કારણે ગત બે વર્ષ સમુહવિવાહ અનેક ઠેકાણે કરી શક્યા ન હતા જેનો વૈકલ્પિક ઉપાયો આપી 
ને કન્યાદાન કરવામાં આવેલ.વૈવિધ્ય સાથે સરકારી લાભ પણ દીકરીઓ અને આયોજકો 
મેળવી શકે તેવી ત્યારીઓ કરવામાં આવશે. 

- શ્રીસમાજ પ્રચાર અને પ્રસાર સમિતિ. 


જાગૃત ઉશમેર 


અખાત્રીજના કચ્છમાં જુદી જુદી જગ્યાએ યોજાનારા 
સમૂહલગ્નમાં જોડાયેલા નવયુગલો 


વાંઢાય - ૧૨ 
વિથોણ - પ 
નખત્રાણા - પ 
પદમપુર - ૩ 
રવાપર - ૧૨ 


દયાપર - ૧૨ 
મથલ - ૧૩ 
નેત્રા - ૪ 
કોટ્ડા(જ?)-૭ 
કુલ્લ - ૭૩ 





મિશાન અભિમન્યુ  અપૂર્ગ નઈ પરિપૂર્ઝ 





મિશન અભિમન્યુ, બાળ સંસ્કાર અને સોર્ય 
સંસ્કાર તા- ૨૩ એપ્રિલ ના નવચેતન રિજીયન ના 
કોલકાતા દમદમ વિસ્તારમા મિશન અભિમન્યુ નું 
શેષન રાખવામાં આવ્યુ , અભિમન્યુ એ પ્રાર્થના, 
શ્લોકો , મંત્રો નો અભ્યાસ કર્યા અને ધ્યાન સાથે 
3/નાદ ની અવિરત પ્રેક્ટિસ કરી, સ્ટોરી સાભળી 
અને પછી રમતગમતમા પુરા ઉત્સાહ સાથે ભાગ લીધો. અંતે રાષ્ટ્રગાન ગાવામાં આવેલ 
અને સમાજ અને રાષ્ટ્ર નું ગૌરવ બનવા આદર્શ ભારતીય યુવા બની ને વિશ્વ માં 
સરાહનીય બનવાના અભિગમ દાખવ્યો. 

મેન્ટર - સોનલ ભગવાનદાસ કેશરાણી 
(૦૦1૫૫ 51૫5 )1૫0(ર [ર૦વ્રાં01 ગંગા સાગર કાઉન્સીલ 








25મી એપ્રિલે આપણે રાષ્ટ્રીય 
ટેલિફોન દિવસ મનાવીએ છીએ. 
વિશ્વભરમાં, 9.82 અબજ મોબાઈલ ફોન છે. 
અને જ્યારે કેટલાકે 2 0 2 0 સુધીમાં 
લેન્ડલાઇન અપ્રચલિત થવાની આગાહી 
કરી હતી, ત્યારે હજુ પણ વિશ્વભરમાં 
લગભગ 931 મિલિયન લેન્ડલાઇન છે. 
પેટન્ટ મેળવવી "ટેલિફોનની શોધ કોણે કરી?" જેવા નજીવી બાબતોના પ્રશ્નનો સાચો 
જવાબ પેટન્ટ પર નામ છે. આ કિસ્સામાં, સમગ્ર વિશ્વ જાણે છે જવાબ એલેક્ઝાન્ડર ગ્રેહામ 
બેલ છે. (પેટન્ટ નોંધ 1876) 





1પંક્,ઇ10116 ''૦1૦€][011011€ 12 
૫1/7/77. [પંત॥01|2ત1/€તાલાઉત!.€૦01 


પ્રચાર મસાર 
છ [[ ૦ 


09 ૦ 





જાગૃત ઉજાગર 





૯૪૬૦૫૩૪૯૮૩ - રિઝર્વેશન અને ભોજન અંગે 
૯૭૬૦૫૦૦૦૦૦ - સફાઈ અંગે 

૯૪૬૦૫૩૪૦૫૪ - કોચ અંગેના પ્રોબ્લેમ માટે 
૯૪૬૦૫૩૪૦૬૦ - ઇલેક્ટ્રિસિટીના પ્રોબ્લેમ માટે 
૯૯ર૦૧૪ર૧૫૧ - કોઈપણ ઇન્કવાઇરી માટે 
૯૦૬૦૫૩૪૦૬૩ - રેલવે પોલીસ અને સલામતી માટે 
૯૪૬૦૫૩૪૦૬૯ - પીવાના પાણીની એરેન્જમેન્ટ માટે 
૯૭૬૦૫૩૪૦૪૩ - મેડિકલ માટે 






ભા. 
” ષા દિવસ 


આકર્ષક જીવત માટે દરવાજા ખોલો, 
અંગ્રેજીમાં બોલવું એ 
એક વિશેષ પ્રકારતી સિદ્ધિ છે. 


પ્રશ્ન ૧. શ્રી કૃષ્ણના ધનુષ્યનું નામ શું હતું ? 
પ્રશ્ન ૨. અર્જુનના ધનુષનું નામ શું છે ? 
પ્રશ્ન ૩. શિવના ધનૃુષનું નામ શું હતું ? 


જવાબ :(૧) શારંગ (૨) ગાંડીવ (૩) પિનાક 


મહાન ક્રિકેટર સચિન તેંદુલકરનો આજે જન્મદિવસ 


ભારતના માસ્ટર બ્લાસ્ટર સચિન રમેશ 
તેંડુલકરનો મુંબઈ ખાતે, જન્મ ર૪ એપ્રિલ 
૧૯૪૩ના રોજ થયો હતો. તેઓ ક્રિકેટના 
ઇતિહાસમાં મહાન બલ્લેબાજ મનાય છે. 
તે ટેસ્ટ અને એક દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય 
ક્રિકેટમાં મુખ્ય રન-સ્કોરર તેમજ સદી 
કરનાર છે. ૨૦૦૨માં વિઝડને સચિનને 
ટેસ્ટ ક્રિક્ટમાં સર ડોનાવ્ડ બ્રેડમેન બાદ 
બીજા ક્રમના સૌથી મહાન ટેસ્ટ બેટ્સમેન 
અને એક દિવસીય મેચોમાં સર વિવિયન 
રિચાર્ફ્સ બાદ બીજા ક્રમના સૌથી મહાન 
બેટ્સમેન ગણાવ્યા છે. સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૭માં 
ઓસ્ટ્રેલિયન લેગ સ્પિનર શેન વોર્ને તેંડુલકરને તેમની જોડે તેમજ તેમની 
સામે રમેલ સૌથી મહાન ખેલાડી તરીકે ઓળખાવ્યા હતા.[૬] તેંડુલકર 
એ વર્તમાન પેઢીના એક માત્ર ખેલાડી છે જેમને બ્રેડમેન ઈલેવનમાં સામેલ 
કરવામાં આવ્યા હતા. તે ઘણીવાર લિટલ માસ્ટર કે માસ્ટર બ્લાસ્ટરના 
નામથી પણ ઓળખાય છે. સચિન તેંડુલકર કુલ છ ક્રિકેટ વિશ્વકપમાં 
ભારતીય ટીમમાં સામેલ હતા, જે પૈકી ૨૦૧૧ના વિશ્વકપની વિજેતા 
ભારતીય ટીમનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત તેમને સાઉથ આફ્િકા 
ખાતે યોજાયેલ ૨૦૦૩ના વિશ્વકપમાં પ્લેયર ઓફ ધ ટુનમિન્ટ તરીકે ઘોષિત 
કરવામાં આવ્યા હતા. 


1 યી હ [કિ નડ. 


* ગંગા 

* યમના 
2 

* ગોદાવરી 

* સરસ્વતી 

ય! 








તા. ૨૨-૦૪-૨૦૨૨, શુક્રવાર 
સ્વ. કુંવરબેન રતનશીભાઈ ભાવાણી 
ઉંમર : ૭૯ વર્ષે 
કચ્છમાં : સિયોત, હાલે : વ્યારા (ગુજરાત) 





તા. ૨૩..૦૪.૨૦૨૨ 
સ્વ.છગનલાલ અબજીભાઈ ધોળું 
ઉંમર વર્ષ ૮૨ 
કચ્છમાં ગામ નાગલપર, તા. નખત્રાણા 
હાલે ચંદ્રપુર (મહારાષ્ટ્ર) 








/ 
મ અબ 
અણ ા હં 
દઇ ણો ૨૯ જ / 
દસ ઝાત “---ર રાઈ ૪૦૦૫૦૦ન---:-% આઈ ખા અઇ” રાઈ પાણા? "અન 


૩૬/11: ઇ.. &૫%02 ૬1૨૦૫૫૯૬ 
20૦૬ :૦ર ૪૦ પ્ત૦બ દ 


1. 0॥1131/40 - [0181 4ળાળ 


11₹/40 0૦૨૨1૬૪ 
ડાં [પદ21/ત11 1111001, ૭11001/ 10. 1860/187, ગિળં 10. 7,8,9, 011100 
ઉદત્વાઉ॥|01દ1 - 370201, 11101 ઊ1[|દ્ાદ્ાં - |10ંદ. 
11€$1101દ્ાં ડત - [10. 491 99791 57883 


૩03541૫4૯4 ૦૨૨1૯૬ 


ડે 
રાહ.[1૦ 


2:₹£0€0ર/&18£ ૪₹0ઇર 
111 ૨₹રિ।0રિ & :₹7%1£રિ।0રિ 







૩3. ₹પ1દ૫ળ। - 111.10 


૫1001001દ્વાં - 110. 4- 91 98843 12266 
4210 1001દ્વાં - [10. 4-91 98413 88663 


2. 800૬018040 - 1૬11011 &. ૫11૪0710 - 110॥10/ 00003૫ 
8181/0510ત્ાં - 10. 4-91 78934 59459 88]031101દ્રાં - 110. 4-91 78428 05202 


5. 11413040 - 805 : ॥11101દ્વાં - [10. 4-91 70202 74705 


॥.1. (1013 


8૬/40 ૦0₹₹1€૬ 
45, 000&11દ1 (0૦6 ઉ૫॥દ્10૫!, 
[11010101 દ8લઊાં, [6110 ઉ।૫|દ1દ્વાં - 370 140. 
"્વુવાંડ110॥દ્યાં રિપવદ્વા॥ં - 110. * 91 99254 98648 
ગ॥ા|17|01॥તદ્યાં રિપવતા॥ાં - 1/1૦. * 91 99784 49205 


॥13110101દ્વાં - 110. 4-91 94826 95508 












શ 24755105 ૦ ૦૦૬ 1003૬ 





1૬૨) 4 11૬-૨૬૬।૬1%1%1 | ચિરિદ-૨૬૬।૬148041 1 0ઇરઠ&છા૬ 


99 $ ક $ ર1 કઝ ૪11ર૨ર।₹1૬0 ?/4ર।(110 & ઢા 2 ગજા 99. 
૬11 ૬1111 11 11. 1919 1819 11 11. [1 ગધ 11 11. 





[11૬5101'8॥તાં રિપતંતા1: 9979352929 


1.1. 1110દ10 ?1. 110. 


11113દર 1।1120ર1 દર 41૫02 0૦ર)દાર ડ।૦ળ22.-દારડ 


11₹/0 ૦₹૨1૯ર 
ડ।।-/૦/ [0. 186/187 ગળા 1૫૦. 6 
ઉલ્વાવ॥|વ॥દ્વા1 - 370 201, ।વ॥લા, ઉપ|દ!દ્ાં - |1વાંલ. 


?10110॥૫ ₹॥1:₹1211$દ 


£7201૬દાર 4૫40 11118દર ।1120ર1 દાર 


4૬/02 ૦₹૨0€દ૬ 
*દ્વાં (10. 3, 0(૦૫1૦ ₹1૦૦/, ગિ૦। 1૫૦. 26, 
5૦૦૦: - 3, [/ત#પ €[18)/ /20ત111010011, 0લા1ઉ॥1ત॥લ્ા1 
141, ઉપાંલ્ષ(્વાં - 370 201. 
8॥વાતા॥વતાં રિઘવઢા1ાં - 11૦0. *91 99791 57884 


1. ત 419. 
1 શ 9. 


તિ 91 90 11 1 ય કહિ 2 21 પેગ, વેઝ શિવ નોઝ નાગાત ૬25599 છત કગગગગો4 


